
III. Winnipeg, Man. Nr. 12. 

AFSÖKITN. 

V|ér viljum biðja kaupendur vora að virða á beiri veg, hve lengi 
heflr dregist mcð útkomu á Dagsbrún. Það hcflr að engu leyti ver- 
ið skuld útgefendanna eða ritstjórans, heldur heflr það stafað af 
veikindum eins prentarans þar sem blaðið er prentað, og var ekki 
hægt að fá mann í hans stað fyr en nú. 

Janúar 0g Febrúar-blöðunum verður komið út svo fljótt sem 
unt er, og skulum vér revna af fremsta megni að sjá um, að Dags- 
brún komi framvegis út rcglulega í hverjum mánuði, cins og til cr 
ætlast. Útgáfunefkdin. 


GTLDt GAMLATESTAMENTISINS. 

(Athugasemclir við “Afdamóx” 1893.) 

Framh. 

Þá getur séra Friðiik þess, að Davíð konungur hafi verið “þyrn- 
ir i augum hinna vantrúuðu í ísrael og að hanu sé enn þyrnir íaug- 
um mótstöðnmanna kristindómsins.” Hann bcndir á það, að vér 
séum að hæðast að því, að hann sé kallaður í ritninguuni: “maður- 
inn eftir gnðs hjarta.” Þetta byggist á því, sem 'liöf. fyrirlesturs- 
ins tekur fram, þar sem hann getur þess, að Samúel hafitilkynt Sál, 
að konungdómurinn yrði frá honum tekinn og sagt honum, að drott- 
inn hefði útvalið sér í hans stað annan mann eftir lijarta sínu. 

Fn gætum nú að; ef að vér viljum fá hugmynd um, hvað það 




— 178 — 


er að vera “maður eftir hjarta guðs þessa,” er Gyðingar dyrkuðu 
forðum og hinir ‘ rétt-trúuðu” dýrka enn, þá getum vér Jiað nokkuð, 
ef að vér leitum upp hvað það var, sem Samúel fyrir guðs liönd 
lielst fann að Sál, ef að vér gætum að söknm þeim, sem komu 
lionum til þess að víkja Sál af konungsstóli Gyðinga. Það er talað 
um þetta í 1. Samúels bók, 13. kap. og aftur í 15. kap. Á því gct- 
um vér best séð, hvort vér höfum góðar ástæðnr til þess, að halda 
honum fram sem fyrirmynd mannlegs siðgæðis. 

Uþpruninn til þess, að Samúel fór að snúast á móti Sál konungi 
er auðsær af 13. kap. Þar er sagt að Filistcar haii safnast saman til 
herfarar á móti Gyðingum : 30 þúsund vagnar og sex þúsund rcið- 
menn. Þegar Gyðingar verða varir við herhlaup þetta, þá segir 
ritningin, að fólkið hafl orðið svo hrætt, að það hafl falið sig í hcllr- 
um og þyrnirunnum og í giljum og turnum og gryfjum. En Sál 
konungur verður þó ekki hræddur, heldur safnar að sér iiði scm 
hann getur, og setur herbúðir sínar í Gilgal og vestan við Jórdan, 
þeirn megin sem Filistea var von. Hefir hann þó óefað átt fult í 
fangi með að lialda mönnum sínum, þar sem óttinn við Filisteann 
liafði svo gagntekið þjóðina og einlægt gckk straumur fólksins, er 
flúði um lierbúðir hans og austur yflr ána Jórdan. Nú er þess að 
gæta, að Sál þurfti að bíða komu Samúels, svo að hann fórnaði fyrir 
sigri og blessaði í nafni guðs konunginn og lierliðið. Samúel heflr 
gert Sál konungi orð og sagt honum að biða sln, og tiltckið tíma 
þann, er tann skyldi koma Sál bíður svo þarna í sjö daga, en ekki 
kemur Samúel, fólkið er órótt og konungur hefir víst séð, að liann 
gat ekki haldið því, og svo ræðst liann í það, að hann fórnar sjálfur 
brennifórn og þakkarfórn. Að því búnu kemur Samúel. Þykir 
honum kor.ungur vera farinn að seilast inn í sinn verkahring, því 
að það var Samúel, sem bar að fórna. Hann reiðist því ákaflega 
við Sál og liótar honurn reiði guðs. Ilann segir, að ef að Sál hefði 
ekki gjört þetta, þá mundi guð einmittnú hafa “staðfest konungdóm 
hans yflr ísrael að eilífu.” En fyrst hann braut svona, þá sé drott- 
inn nú farinn að leita að öðrum manni til þess að gefa lionum kon- 
ungdóminn, 

Þetta var nú fyrsta ástæðan til þess að Samúei snérist á móti 
Sál konungi, en svo kom önnur seinna. 

Þeir eru víst margir sem eru kunnugir sögunni, þegar Samúel 
í guðs nafni og fyrir guðs hönd býður Sál, að fara á móti Amealkít- 
og drepa þá alla, svo ég fer fljótt yfir hana. 

Samúel kemur til Sáls og segir honum, að fara herfcrð á móti 



— 179 — 


Amalekítum. “Svo segir drottinn alsheijár: Legg þú uú af stað í 
orustu við Amalek og eyð öllu, fcm honurn tilbeyiir, og þú skalt 
ekki hlífa hooum, og drcp þú svo irjann sem konu, svo barn scm 
brjóstmylking, svo uxa scm sauð, svo úlfalda sem asna.” Þetta var 
nú að vera maðurinn eftir guðs hjarta !!! S'd fer og vinrmr sigur 
og drepur drjúgutn mcnn og skcpnur. Þó er hann ckki eins grimm- 
ur ogSamúcl, því að hann hlíflr Agag konungi, cr hann hefir tekið 
höndum, og hinu besta af nautum og sauðum. Þegar Samúel verð- 
tir þessa var, verður hann úkaflega reiður. Veður upp á Sil 
konung og hellir yfir hann fúkyrðum. Scgir hann, að drottinn lmfl 
talað við sig í nótt ogboðið sér, að kunngera Sál það, að guð liafl nú 
burt snarað honum. Sál konungi líst ekki á blikuna og vill fara að 
blíðka Samúel, en það dugir ekki. Iíann er svo reiður að hann vcð- 
ur að Agag og höggur haun í sundur fyrir drottni í Gilgal og var 
Agag þó í griðum. Þarna sér maður nú, fyrir hvað Sál var “burtu 
snarað frá guði.” Hann var ekki maður eftir guðs hjarta, af því, 
að hann vildi ekki drepa og myrða eins og prestununr líkaði. Nú 
fer drottinn að leita eftir manni í mótsctningu við Sál, eftir manni, 
sem fús er áað drepa og myrða, eftir manni, með minni mannúð og 
kærleika, eftir manni, sem ekki var liætt við að kynni að komast 
við og sýna meðaumkun sigruðum óvin; og með Samúels hjálp 
tókst það. Þeir fundu manninn Havíð Isaison. Þar kom “maður- 
inn eftir gaðs hjarta.” Það er oft minst á Davíð og verlc hans, svo 
að hann er mörgum kunnur. Jlenn vita, að lmnn var ræningjafor- 
ingi, kvennamaður hinn mesti, siunginn og slægvitur, svikull, 
grimmur og samvizkulítill, en mi.lcið var í lionum. 

Svo fer höfundur fyrirlestursins að verja það, að önnur eins 
persóna og Davíð gamli skuli finnast í gamlatcstamentinu. Segir 
liann, að ritningin dragi ekki úr giæpum lians.— Það var nú annað- 
hvort, þó að reynt væri að scgja eittlivað satt frá sögulegri pcrsónu. 
— En í þessu sambandi setur svo höf. fram þessa frábæra staðhæf- 
ingu, á bls. 59: “Það er ef til vill engin sterkari sönnun til fyrir 
guðlegum uppruna gamlatestamentisins, en aðrar eins æfisögur og 
Davíðs.” 

Ef að guðdómlegur innblástur ritningarinnar á að hvíla á þessu 
og öðru eins sem fótstykkjum, þá íer mér nú ekki að lítast á. Éf að 
einliver kæmi fram og færi að rita sögu, væri það, að sOgulietjan 
væri erkifantur sönnun fyrir því, að sagan væri guðdómlega sönn, 
hvsrt eitt einasta orð ? Eða tökum nú Hrólfasögurnar, t. d. 
riddarasöguna íslenzku um Göngulirólf. Er það nokkur sönnun 



— 180 — 


fyrir því, að hún sé bókstafiega sönn, hvert einasta orð, að hún scgir 
frá svikaranuni og löðurmenninu Vilhjálmi og fólskuverkum Gríms 
Ægis ? En ef að á að fara að halda því fram, að aðrar eins æfisög- 
ur og æfisaga Davíðs, só sönnun fyrir guðdómlegum innblæstri 
ritningarinnar, þá má alt að einu segja, að frásögnin um Grim Ægir 
í Hrólfasögunum, sc guðdómleg sönnun fyrir áreíðanleik þeirra. 

Svo fer höfundurinn að færa sig upp á skaftið, því að hann seg- 
ir: “Guði sé lof fyrir Davíð, þótt stórsyndugur væri.” Þetta 
og annað eins getum vór ekki felt oss við. Iíeföi Davið kon- 
ungur verið góður maður, þá hefði verið rétt að segja þetta um hann 
Hefði hann verið meinleysingi, sem menn kalla, þá hef'ði það verið 
vel þolandi. En, þegar maður tekur manninu eins og hann var, eins 
og hann er látinn koma fram í ritningunni, þá virðist það óhæí'a ein, 
að fara þessum orðum um liann. Ilann er stór og mikil pcrsóna, 
Davíð, þcir munu fáir neita því, en þegar menn leggja alt saman 
bjá honum, lesti og kosti, þá verður svipurinn á mynd lians þess 
leiðis, að menn mundu miklu fremur vilja taka einhvern annan til 
þess að lofa guð fyrir; svo sem t. d. heiðingja eins og Sokrates cða 
Buddha, eða þá einhvern, sein vér mætum á vegi vorum, og sem 
hrindir oss ekki frá sér með annari eins æfisögu og Davíðs. — Yér 
vitum hve voðalegt var framferði rannsóknarréttarins á miðöidun- 
um, sem brendi menn þúsundum saman fyrir trú sína, kvaldi þá og 
píndi öllum upphugsanlegum kvölum. Hefir það athæfi jafnan ver- 
ið djöfullegt kallað og það jafnvel af mörgum trúbræðrum þeirra 
kaþólskum. Og þó var það alt samkvæint viija kennilýðsins, eins og 
framferði Davíðs. En eigum vér nú að segja: guði sé lof fyrir 
rannsóknarréttinn ? Eigum vér að segja: guði sé lof fyrir böðlana, 
morðingjana, hræsnarana, lygarana, ræningjana, spillvirkjana, íyr- 
alla þá, sem vaðið hafa í blóði saklausra manna, fyrír harðstjórana 
og kúgarana ? 

En nú sjá þeir þetta klerkarnir og kyrkjumennirnir, að þeirner 
hætt við að fá þetta og annað eins framan í sig, ef að þeir fara að 
syngja Davíð gamla og öðrum eins körlum lof og dýrð, og þess 
vegná hafa þeir iíka smugu, sem þeir ætla sér að skjótast í. Þeir 
segja : Þetta er voðalegur vnunnsöfnuður hjá yður trúlausu mönn- 
unum; hafið þér virkilega ekki tekið eftir því, hvernig Davið iðrað- 
ist glæpa sinna og afbrota ? En er það þá rétt og getur maður sá 
verið heilagur og eftir guðs hjarta, sem fremur alls konar skamma- 
stryk alla sína æfi, ef að hann að eins iðrast fáein augnablik fyrir 
andlát sitt ? Er iðrun nægileg til að gera manninn saklausan í guðs 



— 181 — 


augum ? Ilefði það okki verið betra, ef' að maðurinn hefði aldrei 
unnið Jjessi vondu verk og aldrei þurí't að iðrast ? Skýrslur um 
glæpamenn sýna það, að íjðidinn af þeim iðrast, en eru þeir með 
því bönir að bæta fyrir glæpi sína ? Vér getum ekki trúað því. 
Vér höfum stundum vitað greinda menn að öðru leyti, sem haf'a vilj- 
að ganga undir frjálsum fána í trúmálum, haf'a Jsessa rammskökku 
skoðun, að f'yrir alt sé bætt með iðrun að eins. En eftir því er aug- 
sýnilega best, að vera sem mestur fanturinn, drýgja sem flest skamma- 
strykin, því að þá hefir maður svo ákaflega mikið að iðrast fyrir ; 
hver veit nema maður geti slagað nokkuð upp í lnnn hásæla, dýrð- 
iega Davíð konung, manninn eftir guðs hjarta ! ! 

Þessi iðrunarhugmynd kyrkjunnar kemur Ijóslega fram við- 
víkjandi glæpamönnum. Þegar á að fara að lífiáta einhvern fantinn 
og morðingjann, þá fylgja honum vanalega klerkar með biblíur og 
bænabækur í höndum ; þeir liafa setið yfir honum síðixstu stundirnar 
til þess, að f'ull vissa hann um, að ef' að hann iðrist, þá muni hann 
þegar eftir andlátið ganga í faðm Abrahams, verða aðnjótandi sælu 
h*mnaríkis strax eftir aftökuna. Brot hans séu öll afplánuð, Kristur 
liafi borið þau upp á krossinn og pínst f'yrir þau, og ef að hann að 
eins iðrist, þá öðlist hann alla forþénustu Krists ; þá só alt hvítþveg- 
ið. Þess vegna er það, að varla er nokkur sá kristinn ódáðamaðnr 
tekinn af lífi, að ekki sé hann viss um dýrðina og sæluna undir eins 
og- liann deyr. Eftir kyrkjunnar hugmyndum deyr liann kristileg- 
ar en margnr maðurinn annarýsem alla æfi hcfir vandað framferði 
sitt, sem hest hann hefir getað. En fyrst og fremst er þetta argasta 
hugsunarvilla og vitleysa, og svo svo virðist það hins vegar 'ekki 
miða til þess, að bæta siðferði, lieldur hlýtur það að spilla því. 


PRÓFESSOR IIUXLEY. 

I riti sínu : “The Struggic fot' existence” (Baráttan fyrir til- 
vcrunni), scgir Iluxley, þessi nafnfrægi visindamaður : 

“Það er langt frá því, að maður geti ráðið það af nokkru, að 
hinir fyrstu menn hafi verið fremur siðferðislega hugsandi, en úlfur- 
inn e3a dýi'in í skóginum. 

Þó að menjar manna á undan sögutimannm séu ófullkomnar, 
þá færa þær þó skýrar og nægar sannanir fyrir því, að mcnnirnir 
hafa verið á mjög lágu stigi villimanna þúsnndum ára áðnr en liin 



— 182 — 


fyrsta menning liófst, cr vér höfnm nokkur kynni af. Þeir áttu í sí- 
feldu scríði við óvini sína og keppináuta, þeir drápu og lifðu á dýr- 
um þcim og mönnum, scm veikari voru og ókænni cn þeir sjílfir. 
Þeir fæddust, æxluðust og dóu í þúsundir mannsaldra, innan um 
mainmothdýrin, úruxana, ijónin og hýenurnar og lifðu á líkan hátt 
og þcssi dýr. ()g það er engin ástæða til þess að víta þá fyrir það í 
siðferðislegu tilliti, fremur cn hin dýrin, scm loðnari voru og gengu 
með höfuð lútandi að jörðu. Eins og því var varið, hvað dýrin 
sncrti, eins var mönnunum varið. Hinir veilcari og einfaldari urðu 
undir, en hinir, sem vom scigari og kænni, voru best iagaðir til að 
hevja baráttu þessa. Þeir lifðu af, þótt þeir væru engu betri í öðru 
tilliti. Lífið var látlaus orusta. Þar barðist hver við annan, að 
undanteknum þeim, sem tengdir voiu lijúskapar cða skyldleikabörid- 
um, og stóðu þessi bönd þó sjaldan nema um stundarsalcir. Menn- 
irnir flæktust þá með hinum öðrum dýrum í framrásarstraumnum og 
hélt hver uppi höfðinu sem best mátti hann og hugsaði hvorki um 
það, hvort þcir stefndu cöa livaðan þeir væru komnir.” 

Þessi frásögn vitringsins Iluxley’s kemur ckki vel heim við hinn 
syndlausa Adam og Evu, er liöfðu háleita þekkingu, sæluríkan súl- 
arfrið og ódauðlegt líkamseðli. En hver getur líka verið að dragn- 
ast með þessa röngu, eldgömlu frásögu, nema prestarnir og fylgj- 
endur þeirra, scm stara í síf'ellu á kraftavork, biblíu og eilíft víti, 
eins og tröll á heiðríkju. 


KENNÍNGIN UM GUÐD( 3 M KRISTS. 


(Sannanir með og móti. Sannanir moð eru auðkendar með 
rómverskum töium ; cn mótsannanir með venjulegum tölum). 

Framhald. 

XIII. Sönnunin fyrir guðdómi Ivrists á að vera sú, cr sagt cr 
í Fil, brófl, 2,fl: “sem þó hann væri í guðs mynd miklaðist ekki af 
því, að liann var guði líkur.” 

13. Þó að það sé nú sitt hvað að vera líkur einhveijum,-og 
það, að vera hið sama og þessi persóna, sem maður er líkur, þá 
mætti nú ef til vill færa þctta tii sönnunar fyrir guðdóini Krists, ef 
að ckki væri þessi óhrekjanlegi framburður Krists sjálfs: “Faðir- 
inn er mór meiri. Sá framburður gci ir þessar og þvílíkar sctning- 
ar, sem vcrið cr að tína upp eftir postulana, alveg að cngu, einkuip 




— 183 — 


þegar þær cru þá ekki sterkari, en þessar, kem kér hefir getið verið, 
og munu þo þær ailra sterkustu þegar taldar. 

XIV- Enn segja prestar: “I honum býr öll fylling guðdóms- 
ins líkamlega” (nefnil. Kristi). 

14. Þá cr nfi fyrst að útskýra. þessa fyliingu guðdómsins, en 
með því að enginn hcfir guð séð, þí verður það kannske örðugra en 
sumir hyggja, og svo er bér talað um, að hún búi í Kristi líkamlega, 
cn ekki andlega. En þó að maður taki þetta nú alt gott og gilt, þá 
í-ekur að því að til eru fleiri staðir, sem tala um þessa fjdlingu cður 
fullkomnun. í Efesusbréflnu er talað um, að menh fullkomnist í 
allri fullkomnun guðs (ætti eftir ensku biblíunni að vera: fylliugu), 
og þá gefur þcssi staður Kristi ekki meiri tign, en hverjum öðrum 
manni. 

XV. Þá segja prestar, að Kristur sé allstaðar nálægur, alvitur, 
og almáttugur, og færa til þess staði úr guðspjöllunum. 

15. Að segja annað eins og þetta cr svo mikill barnaskapur, 
að því er naumast gaumur gefandi. llvað vissu aumingja postul- 
arnir um þetta, jafn fáfróðir menn og þcir voru ? Menn sem lítið 
þektu til út fyrir Gyðirigaland. Ætli Kristur hafl verið allstaðar 
nálægur, þegar hann var í móðurkviði, eða við fæðingu sína eða við 
ki'ossíestinguna, allstaðar nálægur í öllum álfum lieims, í hverjum 
húskofa, hjá hverjum rnanni ? Ætli að liann hafi verið krossfestnr 
á öllum hnöttum, í öllum sólkerfum, á einum og sama tíma, eða 
hvað ? Eða er hann almáttugur að frelsa kyrkju sína? Eða vill 
lmnn það ekki? Því enn þá á hún örðugt uppdráttar, en séu orðin 
tekin eius óákveðin og postularnir oft tala, þá fcllur þetta um sjálft 
sig. Þeir segja sumstaðar að menn cigi að gcra meiri verk en Krist- 
ur (.Jóh. 14,2) og að menn eigi að verða honum líkir. 

XVI. Ki'istur er orðinn cnglunum þeim mun æðri, sem hann 
hefir þeim háleitari tign öðlast (Hebr. 1,4). 

16. En þetta kemur þð ckki vel heirn við það, sem hinn sam- 
postuli segir rétt á cftir (Hebr. 2,7 og 9). Þar segir postulinn, að 
hann hafl verið gerður cnglunum óæðri. En-þar á ofan bætist það, 
að þessir guðfræðingar og postular hafa aldrei séð ncina engla, og 
vita því ekkei't um þá, liafa cnga hugmynd um það hvcrnig þeir 
líta út, og meira að segja vita ckkert hvort þcir eru til eða ekki, og 
jafnvel merkir guðfræðingar, pins og iMartcnscn Pjilandsbyskup, 
vilja helzt snúa sig út úröllum þessum englasögum. 

XVII. Þá færa þcir það til sönnunar fyrir guodómi Ivrists, að 
hann segi sjálfur, að “sér sé alt vald geíið á himni og jörðu.” 



— 184 — 


18. En hver er nú kominn til að snnna þctta ? Það má ósköp 
vel slá þessu íram, cn þnð er örðngra að sanna þnð. Ilvcr cr kom- 
inn til að sanna það, að Kristi sö gefið alt valcl á liimni? Eg lielcl 
enginn. En þó ekki væri nú farið fram á meira en að sanna það, 
að honum væri gefið alt vnld á jörðu þessari, ætli það færi ekki að 
vandast málið fyrir þeitn sem ættu að gera það ? Mundi hinn göf- 
ugi og clskuiegi Kristur ckki gjarnan hafa viijað leiða mannkynið 
fra'm á braut menningar og siðgæðis? Jiundi- hann ekki gjarnan 
hafa viljað fylla sjálfa trúboða sina meiri kærleika, on þeir stundum 
sýndu ? Mundi hann ekki stundum hafa viijað hefta morðin og 
drápin og - brennurnar ? Mundi hann ckki stundum liafa viljað 
þruma á móti boðum rannsóknarréttarins ? Eða mundi hann ekki 
stundum hafa viijað ltcíta stvrjaldir og blóðsúthcllingar þjóðanna ? 
Er það nokkuð líklegt, að hann hefði ckki notað þetta vald sitt, ef 
að hann hefði haft það ? 

En nú bætist það við, að honum var gcfið það, hann lialði það 
ckki í fyrstu. Það var einhver annar inciri en hann, sem hafði það, 
og þá sýnir þessi setning einmitt það og sannar, að hann var ekki 
guð. Þeir eru og fieiri en Kris'ur, sem standa fastlega á því, að sér 
sé gefið ait vald á jörðu þessari og jafnvel á himni að nokkru leyti 
líka. Það eru páfarnir í Róm. En engum kemur ti! hugar að kaila 
þá guði, síst alira prótestöntum. 0g þó siá þeir um sig með þessu. 

Þegar menn nú renna augum yíir þcssa óg aðra cins staði, þar 
sem það er svo auðsætt, að ritningin sj df kennir ekki guðdónr 
Krists, eða ef hún ætlar að fai a að tileinka iionum einn eða annan 
guðdómlegan eiginlegleika, þá lendir hún í þær ógöngur, að með- 
mælendur skoðana þessara um guðdóm Krists, verða að kasta öilu 
viti og skynsemi fyrir borð, þeir standa uppi flettir vitinu og geta 
ekki annað en hrópað : guðlast! guðlast! Er það ekki undarlcgt, 
hvað menn ganga iengi í tjóðurbandi þeirra ? Eða verða mcnn 
nokkuð betri menn fyrir það, þó mcnn séu að reyna að fótumtroða 
hirin dýrmætasta hæfileika, sem guð hefir gcfið manni, skynseminá, 
eða ætla þeir virkilega að guðsdýrkun þeirra sé guði nokkuð kær- 
komnai'i f'yrir það, að þcir cru að reyna að noyða sig tii að trúa því, 
senr hið bezta og göf'ngasta í þeirn segir þeim að sé að eins hindur- 
ýitni ? Geta menn ekki séð það, að cf að guð gefur þeim nokkurn 
gaum, þá hlýtur hann að hafa óbeit á þeinr fyrir hræsni þeirra og 
heigulskap. 



— 185 — 


RÆÐA. 

Flutt á nýjársdag 1895 
Eftir séra M. J. Skaptasox. 

Vér stöndam nú hér á tímamótum, kæru vinir; að baki oss 
liggur gamla árið, moð öllum þess atburðum, öilum ]pess sorgum, 
öllum Jioss gleðistundum, en framundan oss liggur ókomni tíminn ; 
vér eins og stöndum fyrir fortjaldi, er vcr ekki sjlum í gogn um, 
og bak við þetta fortjald liggja allar vorar vonir og cftirvæntingar, 
allar vorar óuppfyltu óskir tíl ókomna timans. Ósköp langar oss 
til að lyfta blæjunni, til að sjá á buk við foi'tjaldið, til að skyggnast 
inn í framtíðina, en sem betur f'er getum vér það ckki; vér höfum 
að eins liðna tímann að styðja óss við, hann gefur alla reynsl- 
una, í honum leggjum vér niður fræið, sem vér eigutn að skcra upp 
í ókomna tímanum; hann á að gcfa oss lærdóma, leiðarvísir og bend 
ingar, scm vér þurfum til þess að le'ðbeina oss til þess, að styðjast 
við 0 g bjrggja á í hinni ókomnu tíð. Vér erum því nauðbcygðir til 
þcss að líta aftur til þess, að geta komist áfram. Vér verðum að 
lesa hinn ókomna tíma út úr hinum liðna. Ilver scn ekki gerir 
það, iiann m'á búast við að villast, búast við að rata I ógöngur 0 g 
torfærur. Það er með oss alla eins og ferðamennina, sem standa 
við á brautinni, kasta af sér mæðinni um stundarsakir 0 g líta bæði 
aftur til þess, að sj.l hvað iangt er til náttstaðar og sj.i, hvar þeir 
skuli náttstað hafa. Þcir eru þreyttir og móðir, þeir eru slæftir 
og-blautir, fötin eru á sumum rifin, skórnir slitnir orðnh - , sumir 
ganga á bcrum fótunum, hungraðir, iblir og daprir í hragði, á öðr- 
nm sér ekki neitt, það er eins 0 g rykið 0 g hraungrýtið og þyrnarn- 
ir hafi ekki snert þá, þeir eru hfværir og gáskafullir, þar sem hinir 
eru þögulir 0 g daprir, þreytulegir, Yflr marga torfæruna hafa þeir 
iarið, þyrnarnir hafa rifið þá, blóðið lagar úr fótum þeirra, en þó 
eru margir þeirra, einmitt þessara manna, hressir í hragði 0 g hug- 
glaðir, þcir hafa flestir haft þungar byrðar að bera, en ánægjusvip- 
urinn 4 andiiti þeirra og hið einbeitta liugrekki, scm skín úr aug- 
um þeirra, sýnirþað, að þeir ætla sér að halda áfram og gefur oss 
vissa von um, að þeir muni nSttstað ná eins og hinir og jafnvel fyrr 
en hinir. Vegurinn er örðugur og brattur, einlægt tekur ein brekk- 
an við á fætui' annari; vér þekkjum það allir, sem oft höfum gengið 
yfir fjöll á Isiandi, Einlægt höldum vér að brckkan upp undan sé 
hin efsta og siðasta, en þegar upp á liana kemur, þá kemur önnur, 
þar fyrir ófan, enn þá brattari, enn þá hserri; vór ætlum einlægt 



— 186 — 


að nú sé það búið, nú séum véi' komnir upp íi fjallsbrúnina, vcr er- 
um að i'cyna að herða os3 að hafa það af, en það er eins og- Iiún 
aldrei ætli að þrjóta, þcssi hin síðasta brekka, sem vér ætlum vera, 
Vér erum orðnir þrcyttir, dauðans þreyttir, oss langar svo tíl að 
fleygja oss niður, þó ekki sé nema stundarkorn. Nei, það dngar 
ckki, hugsum vér, áfram skulum vér halda, upp skulum vér kom- 
ast áður en vér hvíium oss. En þegar upp á þessa brekkuna er 
komið, þá kemur aftur önnur ný. Einlægt taka þeir sig upp aftur 
þessir erflðieikar, einlægt flnst feröamanninum hann vcra uppgef- 
inn, en þó lioidur hann einlægt áfram, leggur á hverja brekkuna á 
fætur annari. bað er rödd í bijósti lians, sem hvíslarað honum, að 
hann skuli halda áfram, að hann geti hvílt sig þegar upp kemur, 
að þar fái hann iaun fyrir ferðina, þar fái hann uppbætta alla örð- 
ugleikana, Þotta, þessi von knýr hann áfram og gefur honum ein- 
iægt nýja krafta, oinlægt nýjan kjark og dug, hann er kanské tötr- 
um búinn, fölur og því nær lémagna að sji, cn undir brúnum hans 
tindrar vonin og kjarkurinn. Ileill sé hverjum þcim, sem þannig 
er varið, vér megum reiða oss á það, að hann hefir citthvað við að 
styðjast, í honum býr cinhver liulinn kraftur, scm lieldur honum 
uppi og lijálpar honnm til að sigra þetta alt saman. Vér sjium það 
kanské ekki við fyrsta álit, kanské aidrei, menn dyija svo oft sitt 
cigið hjarta, sinn eigin innri mann, en eins og vér sjium, að grösin 
og dýrin geta ekkí lifað án næringar, eins er um þetta. Þrótturinn 
og kjarkurinn og vonin og traustið hlýtur að liafa einhverja liulda 
uppsprettu, sem það dragi líf og næring af. 

Likt er um oss alla og þessa ferðamenn, livort heldur vér erum 
ungir eða gamlir, liraustir eða hcilsuveikir, allir erum vcr á þessari 
ferð, alla langar oss til þess að lyfta blæjunni, sein hylur ókomna 
tímann, vér stöndum við fortjaldið, en geturn ekki séð i gcgn um 
það, vér lítam aftur yflr liina förnu leið og ráðum af henni, livernig 
vegurinn muni. verða seni eftir er, vér sáurn hér, en uppskcran er á 
bak við lbrtjald'ð; vér þurfum að taka mcð oss veganesti á leiðina 
allir, lner og einn, annars vcrðum vér iéinagna og munum hníga 
niður þar scm vér stöndum, eða snúa aftur, og það getum vér ckki. 

Hér crum vér nú allir saman komnir yíigri som eldri, og cf 
vér lítum af'tur yflr æfi vora, þá gétum vér séð æði raargt. Iíér 
stondur við hlið vora gamli maðurinn, með livita eða gráírótta 
skcggið, hvað liefir hann grætt á íifinu ? Löng cr gangan orðin, 
yfir klungiu’ og kletta heflr liann gengið, stundum upp á móti, upp 
prðugar brekkur, þar sem svitinn hefir runnið í lækjum niður af 



— 187 


cnni hans, eða þájo'fan í móti, niður í innclæla blómskrýdda dali, þar 
sem niður vatnanna, þar sem ldiður söngfuglanna hcfir ómað sætt 
í eyrum hans. Nú er hann hér með oss, bakið er bogið af erfiði, 
lófinn er harður, fingurnir hálfkreftir af striti. Uann getur frá 
mörgu sagt, frá þvi er hann sem ungur drengur lék sér við knó 
móður sinnar, frá því er foreldrar hans kendu honmn að þekkja 
skapara liimins og jarðar, hvernig þau sögðu honum, að í himnin- 
utn væri sá, er stýrði æfikjörum manna, að það væri hann, er sæi 
alt, sem í leynum gcrist, sá er rannsakaði lijörtun og nýrun, faðir- 
inn clskulcgi, sem legði öll bðrnin sín að brjósti sínu og vefðiþau 
að hjarta sér heitara, föðuriegar, en móðirin sitt hið unga elskaða 
barn. I hve margar raunir hefir hann ekki ratað, hvcrsu margar 
þrautir hcfir hann ekki orðið að þola ? Það sýna hinar lotnu lierð- 
ar, hinir hálfkreftu íingur, siggið á hnúunum, en hvcrsu oft liefir 
hann ekki fundið það, að liann hafði ekki styrkinn frá sjálfum sér, 
heldur var honum hann gcfinn að ofan ? í hversu marga hætt- 
lina hefi hann ekki komist á sjó og landi, og hversu oft ltefir liann 
ekki mátt viðurkenna það, að sér lilífði æðri kraftur, livcrsu oft 
hefir hann elcki mátt játa, að drottinn, faðirinn á himnum, stöð við 
iilið hans og studdi hann ? Freistingarnar stríddu á hann, syndin 
lág sem þröskuldur við fætur hans og ógnaði lionum við falli, oft- 
lega hrasaði hann og féll, en aftur rcisti hann sig á fætur, og* hver 
var það, sem studdi hann þá, sem rétti honum hjálparhönd og full- 
vissaði hann um, að hann væri enn að nýju velkominn í faðminn 
föðursins elskulega á hæðum ? Ilver annar en hann sjálfur, í hverj- 
um vér erum, lifum og hrærumst ? Hann, sem lagði í hjarta manns- 
ins óslökkvanlega þrá eftir öðru æðra lífi, eftir sambandinu við 
liahn, hvers ímynd vér erum. Þctta alt saman liefir hann reynt 
Iiinn gainli maður, hann hefir stundum ætlað að hníga undir byrði 
sorgarinnar, tárin liafa runnið af hvörmum lians, brjóstið hefir ver- 
ið þungt af ekka er hans kærustu vonir liafa brugðist, þegar hann 
liefir orðið að sjá á bak föður eða móður, ástkærum maka, elskuðum 
syni cða dóttur, augasteininum sínum, cn þá hcfir hann, sem þcrrar 
tár ekknanna og föðurleysingjanna einnig þerrað þessi hans tár, 
einnig sefað þenna hans ekka, aftur gefið honum nýjar gleðilegar 
vonir. Mörg ein von hans liefir brugðist, marga mæðustundina 
hefir hann orðið að reyna. Þrevttur af baráttunni við basl og mæðu 
ár eftir ár við ís og kulda og liarðæri, ætlaði hann að flýja i nýtt 
land, já, nýja álfu, til þess að leita þar betri kjara og minni örðug- 
lcika, en þá taka við nýir erfiðléikar, nýjar þrautir. Hver er það, 



— 188 — 


sem heflr haldið honnm uppi, sem heflr eflt hann og styrkt ti! að 
berjast í gegn um þettaalt saman ? Hver annar en hann, sem 
st.jórnar æfikjörum bjóðanna og einstaklinganna, hann, sem einlægt 
lieldur áfram að skapa og viðhalda hinum tíendanlega heimi, liann 
sem stráir út sólkerfunum um heiminn eins og siðmaðurinn, som sá- 
ir í akur sinn. Eitthvað lieflr hann lært af öllu Jessu ? Heflr hann 
lært að þelckja og elska föðurinn á himnum ? Ileíir hann lært að 
lilýða röddu hans í brjtísti sínu ? Hún er búin að hljótna þar svo oft 
að hann ætti að vera farinn að þekkja hana, Hann er svo oft bú- 
inn að reyna hans föðurlegu handléiðslu, hvernig hann barg hon- 
um úr hættunni, þegar engin lífsvon var; hvernig hann fvlti aftur 
lijarta hans nýrri gleði og von, þegar honum fanst það veranær þvl 
brostið aí harmi og ekka. Hvað er það, sem ætti að fylla hjarta 
hans, þcssa manns ? lívað annað en ást von og .þakklæti ? Vér 
eigum hér allir skylt málefni. Marga mæðustnndina höfurn vér 
orðið að reyna, marga erviðleikana höfum vér orðið yfir að stígn, 
oft hefir hugurinn vorið truflaður, oft heflr vonin og kjarkurinn ver- 
ið á förum, oftlega hefir syndin yfirbugað oss ; en því að eins erum 
vér nú hór saman komnir, að náðin drottins liefir reist hinn fallna á 
fætur aftur. Hann heflr stutt hinn veika og ístöðulitla, og oftlcga 
frelsað oss frá hættum bæði til sálar og líkama. Það hljótum vér 
allir að játa, er vér lítum yflr liðaa æfi vora. En hvað höfum vér 
svp lært af þessu öliu ? Ilöfum vér lært það eftir alt saman, að 
þessi faðir vor og skapari sé oss fjarlægur guð, einhverstaðar langt 
úti í geimnum, uppi í himnanna hæðum ? Ilöfum vér lært það eftir 
allar þessar þrautii', scm vér höfum í gegnum gengið, og rej T nt hans 
föð.urlegu bjálp og varðveislu, að hann só strangur dómari og hafð- 
ur ; að hann geíi sumum börnum sínum steina; að lmnn risti blóðg- 
ar arnir á sálum þeirra ? Hvort höfurn vér lært það eftir alt saman, 
að liann tortými syndaranum í bræði sinni ? Hvort höfum vér lært 
það, að hjarta föðursins brenni af heiftarloga svo að hann kvelji sín 
eigin börn, sína eigin mynd, anda af sínum anda, sálir af sinni sál, í 
eilífum ævarandi vítiskvölum ? Aumur cr sá maður, scm hefir upp- 
skorið þctta úr öllu sínu lífi; aumlegt, grátlegt erástand hans. Það 
liggur við að tirin rcnni af hvörmum vorum yfir hinu báglega á- 
standí, yíir hi'nu ónýta lífi, sem þossir aumingjar hafa lifað. Eikir 
sannarlega ríkir erum vcr hji þeim. Þeir mcga hafa auð og alls- 
nægtir, þeir mega hafa völd og metorð, þoir mega hafa gnótt af 
vinum, þcir mega vera tignaðir og í metum hafðir uf flokksmönnum 
sínum, þeir cru þtí fátælrir, en vér erum ríkir; vér erum ríkir að 



— 189 — 


transtinu á guðs níið og miskunnseminni, íi lians vernd og varð- 
veislu, á hans föðurlegu elsku til sinna barnn, vér erum ríkir í 
þeirri óbilandi trú, að vér séum hans eigín synir og dœtur, sem cigi 
fyrir höndum að taka óendanlegum framförum, uns vér að lokum 
verðum eitt með honum, vér erum ríkir í trúnni á hið guðdómlega 
eðli í oss sjáífum. 

Ilér sifja með oss mæðurnar eldri og yngri. með fullorðna 
syni og dætur, eða þá með börnin ungu á brjósti sínu. Mai'gt hafa 
þær cinnig orðið gegnum að ganga, því allofter það, að hagur kon- 
unnar er jafnerviður og hagui'mannsins, tilfinningar liennar eru 
miklu viðkvæmari, en karlmannsins, hjarta hennar er eins og opið 
eða berskjaldað fyrir stingjum og spjótalögum heimsins, mæðu hans 
og mótlæti. En ef þér, mæður, rifjið upp fyrir yður, frá því þér 
fyrst munið eftir, þegar þér lékuð yður í liúsum yðai' elskuðu for- 
eldra, þegar gleðin skein á ennum yðar, brosið og hláturinn lék á 
vörum yðar, þegar þér i fjöri æskunnar hlupuð og stukkuð um hóla 
og bala, þegar þér genguð syngjandi að verki yðar og væntuð yð- 
ur einskis annars, en gleði og farsældar 1 lífinu, ó, hvað þér voruð 
þá glaðar og kátar, hversu þöklcuðu þér þá ekki guði föður fyrir 
þetta líf, langt, langt ft'á hjarta yðar var þá liugmyndin um hann 
setn hinn stranga dótnara, hvers lijarta brynni af heiftarloga yfir 
syndurn yðar, hjörtu yðar voru þá.full af gleði, þakklæti og von. 
En svo fóru aðköstin að koma, ýmsar vonit’ yðar brugðust, yðar 
kærustu óskir urðu ekki uppfyltar, sorgin lagðist á sálir yðar, tárin 
runnu af hvörmum yðar, yður fanst heimur þessi skuggalegur, 
hjörtu yðar urðu sverði gegnum stungin og yður fannst sem aldrei 
mundi birta aftur, en þó birti aftur, brosið kom aftur á varir yðar, 
ánægjan skein aftur af ennum yðar. Drottinn hafði leitt yður í 
gegnum alla þessa mæðu, aila þessa sorg, hann hafði aftur látið 
geisla vonarinnar skína í lijörtum yðar, að nýju var albjart í kring 
um yður. Og svo þar á eftir, þér heiðruðu mæðut'! munið þér það 
þegar þér hélduð á hinu fyrsta barni í faðmi yðar, Þrautirnar voru 
afstaðnar, veikar og máttfarnar láguð þér í rúmi yðar, en þá var 
barnið lagt að bi jósti yðar, það var eins og birti yfir ásjónu yðar, 
og með svo liýru gleðibrosi horfðuð þér í fyrsta sinni á þetta yðar 
elskaða afkvæmi. Mér hefir legið við að öfunda blessað barnið af 
ást móðurinnar. Eg hefi séð ástina skína svo hreina og guðdómlega 
af ásjönu móðurinnar, og mér hefir komið til hugar, að sjaldan væri 
nokkur nokkur maður svo nærri guði sínum, sem móðirin í þetta 
skifti. Hvort ætlið þér ekki, að drottinn hafi leitt yður og stutt yð- 



— 190 — 


ur í gegn um þetta, eða hvað ætlið þér nú um þetta, yðar unga elsk 
aða barn ? Ilaíið þcr þá hugmynd, að faðir yðar 4 himnum hafi 
gefið yðui- það tii þess, að hann síðar gæti helt yíir það sinni heift- 
arreiði ? Nei, í þeirri vissu von að liann muni annast það til lífs og 
sálar felið þ'r það honum 4 hönd um tima og cilifð. En svo koma 
aðrir ti’mar, syndin og sjúkdómurinn falla yíir hús yðar, barnið yð- 
ar, þetta hið heittelskaða, lág fyrir dauðanum, ldjóðandi, veinandi 
af sárum kvölutn, það voru þungar og crviðar vökunætur, svitinn 
draup af cnni yðar, augun voru kanské þur af tárum, en það var 
sem hjartað ætiaði að springa af harmi og ekka. Móðurástin A r ar 
ekkijnegnug þess, að ltaida því eftir hjá sér. Hér var annar yfir- 
sterkari, dauðinn. Svo urðuð þér að taka það frá yður síðast og 
leggja það niður í hina dimmu, köldu, ægilegu gröf. En ltvað cr 
það, sem þér hafið nú lært aí þessu öllu ? Er það það eingöngu, að 
heimurinn sé fullur af böli og harmi ogtárum og að hvergi sé nein 
ljósglæta, er geti lýst í gegnum þetta myrkur ? Er ekki traustið 
yðar á guði sterkara en svo, ;ið þér getið ltugsað yður, að þér hafið 
cf til vill séð þarna barnið yðar í liinsta sinni, ætlið þér, að það sé 
með nolckru móti liugsanlegt, að drottinn muni gera cilífan aðskiln- 
að milli yðar og barnsins yðar? Ætlið þér að það geti komið 
fyrir, að guð muni nokkurntima sleppa hendinni aí nokkru sínu 
barni? Efsvoer, þá sárkenni ég í brjósti um yður. Hvað sem 
þér segið, hvað sem þér eruð að berjast við, að sannfæra yður uin, 
þá þykist ég viss um það, að þér getið ekki trúað þvi í hjarta vðar, 
enda væri það synd á móti föðurnum elskulega, sem liefir annast 
yður frá vöggunni og alt til þessa, sem heflr staðið hjá yður og 
haldið yflr vður sínum annlegg á hættunar tíð, sem Iiefir tekið barn 
ið yðar til sín, lagt það að sínu heilaga hjarta og mun láta það 
heilsa yður opnum örmum, þegar þér komið yflr í annað lif. Ekk- 
ert orð, enginn prestur, engin trúarjátning, engin biílía ætti að geta 
slitið þessa guðdómlegu tilfinningu úr hjarta móðurinnar, þvi að 
hún er á heilagri og dýpri rótum grundvölluð, en alt þetta. Hún 
er grundvölluð á hinu guðdómlega eðlií manninum. 

Já, þér heiðruðu mæður! Oft hefir sorgin níst hjörtuyðar; 
oft hafa tárin runnið af hvörmum yðar; oft heflr vonin verið að 
deyja út í brjóstum yðar, oft liafið þér ekki getao séð út úr mæðunni 
og baslinu, dauðans þreyttar liafið þér stundum með grátbólgin 
augu lagst til hvílu; en tárin hafa þornað, harmurinn lieflr sefast, 
baslið heflr verið sigrað. En fyrir hvers bjálp ? Hvað haflð þér 
lært af þvi ? Er það ekki svo, að þér vitið og finnið það í hjörtum 



— 191 — 


yðar, að yíir yður er útréttur armurinn guðdómlegi, sem stjórnar 
yður og æflkjörum yðar, sem leiðir yður íi óendanlega margbreytt- 
um stigum heim til sín í föðurfaðminn. Þér eruð lians dætur, andi 
af hans anda, sálir af hans sálu ; þér eigið fyrir höndum að halda á- 
fram stig af stigi, tröppu af tröppu, á leið fullkomnunarinnar, uns 
þér verðið eitt með guði, yðar elskulega föður á himnum. Hafið 
þér lært það, þv. eruð þér ríkar, þá getið þér glaðar horft fram á 
hvað sem yður kann að mæta, þakkað guði fyrir liinn iiðna tíma og 
og mætt hinum komandi í fuliu trausti águðs náð og miskunsemi, á 
hans verndog viðhald, á hans föðurlegu forsjá og handleiðslu. Lát- 
um ekkert skelfa oss, þvi guð er með oss. 

En þér yngri kynslóð, sem hafið nýbyrjað skeiðið. Fjörið 
rvellur í æðum yðar, vonin býr rbrjóstum yðar, erftðleikarnir stæla 
yður til enn meiri framkvæmda, lífsgleðin skín af ásjónum yðar, 
þér eruð lítið farnir að reyna af vonbrigðum lífsins, og þó eigið þér 
kannske á bak að sjá elskuðum föður, móð.ir, systur cða bróður, eða 
ef til vill öðrum kærum ástvin. Þér eigið fyrir höndum að læra 
—að læraþað, að treysta guði og gott að iðja ; þér eigið fyrir iiönd- 
um alla þessa reyns'.u, sem vér, hinir cldri, erum þcgar komnir 
fram hjá; þér eigið fyrir höndum, að reyna það, hvernig faðir vor 
elskulegur styður hinn veika, hughreystir hinn ístöðulitla, hvernig 
hann hjálpar öllum þeim, sem lionum treysta, hvernig liann útheilir 
blessun sinni yfir löndin og þjóðirnar og einstaklingana, hvernig 
hann er vor allra elskulegur, guðdómlegur faðir, og hvernig þér 
cruð hans eigin synir og dætur, gædd guðdómlegu eðli, og því eig- 
ið þér að keppa eftir því að vorðareitt með honum. 

Já, þér unga kynslóð. Á alla, en einkum á yður, skora ég, 
gangið fram og liggið ekki á liði yðar. Gangið fram í guðs nafni 
og á hans vegum, eíiið hans dýrkun, eflið sannleikann, standið girtir 
brynju sannleikans. Útbreiðið hugmyndina um hinn kærleiksríka 
föður ailra manna, standið á móti hverju því, sem óvirðir skapara 
yðar; því að eins verðið þér sjálflr betri og kærleiksrikari, að þér 
liafið háleitar og veglegar hugmýhdir um skapara yðar. Standíð á 
móti öllu því, sem rýrir hans heilögu hátign, það er nokkuð sem þér 
, ekki megið þola. Þér hin unga kynslóð, yðar er framtiðin, yður 
byrjar starfið, á yðar herðum hvílir hin komandi tíð, á yðar herðutn 
hvílir það, hvort trúin á að niðurlægja skaparann, niðuriægja og sví- 
virða yður sjálfa, eða ieiða yður upp til Ijóssins og kærleikans, leiða 
yður í hina, útbreiddu faðma föðursins á hæðum. Heill sé -yður ef 
þér gegnið köllun yðar. llaustin kallar til yðar og segir: fram! 



fram! nú m'i cnginn á liði síuu liggja sem ber ást til guðsogmanna 
i brjósti sér. 


- Allir liinir trúuðu konungar eru í ríki liimnanna, allir vantrú- 
iiðu lieimsj ekingarnir í kvölunum. Allir ofsóknarmcnnirnir sofa í 
friði, og jarðneskar leyfar þeirra sem brendu bræður sína, hvíla í 
vígðiim reitum. Bókasöfn beiuisins mundu naumast rúma öll nöfn 
ræfla þcirra, setnfylt liafa liciminn ofbeldi og manndrápum til þess, 
að verja ritninguna og trúna : en alt fyrir það eiga þeir að iiafa dá- 
ið dauða liinna réttlátu, og cnainn klerkur reynir'til þess að iýsa 
skelöng þeirra og ótta, samviskubiti og lirylling, sem lieltók sálir 
þeirra á scinustu augnablikum lífsins. Þessir menn liöfðu aldrei ef- 
ast — þeir liöfðu aldrei hugsað — þeim var eins náttúrlegt að taka 
trúarjátningarnar gildar cins og að fara í sokkana sína. Þeir voru 
engir vanfrúannenn, gátu ekki verið það. Þeir höfðu verið skírðir, 
þeir liöfðu ekki neit-að guðdómi Krists — þeir höfdu neytt hinnar 
beilögu lcvöldmáltíðar. Þcir heiðruðu prestana, þeir játuðu að 
Kristur hefði tvö eðli og tvenskonar vilja. Þeir játuðu að heilágur 
andi væri “útgenginn,” þeir játuðu, að samkvæmt margföldunar- 
töflu himnaríkis, væri cinu sinni einn þrir og þrisvar einn væri einn, 
og svo lilóðst alt þetta som dúnsvæfill undir höfuð þeim, og breidd- 
ist yflr þá o g huldi þá blæju friðarins. (I.vgersoll.) 


Það eru margir af kaupendum Dagsbrúnar, bæði liér í bænum 
og víðsvegar í svcitum úti, sem ekki hafa enn sent oss andvirði 3. 
árgangs (1895). Með mestu viusemd vildum vér óska, að þessir 
kauþendur sendu oss það, sem.þeir skulda við fyrsta tækifæri. Það 
er iítil upphæð í liverjum stað, en “margt smátt gerir eitt stórt,” og 
samanlagt munar oss mikið unx það, sem vér eigum útistandandi hjá 
kaupendum. 


Gefið út af Únítarasöfnuðinum í Winnipeg. 
Kitstjóri : Magnús J. Skaptason. 

648 William Ave. 

FéhiTðir og afgreiðslumaður : MagnúS PÉtursson. 
S.-W. Corner Jtoss Ave. & Nena Str. 


Hbimskringla Prtg.- & Publ. Co. 






